Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVII Blg. 22 
Nobyembre 21, 2006 
www.philippinerevolution. net 
Editoryal 


Mabigat na hatol ng mamamayang 
Amerikano laban sa rehimeng Bush 


S: pamamagitan ng kagaganap na eleksyon sa US, gera sa mamamayan ng US bukod pa sa pagsagasa nito 


itinakwil ng mamamayang Amerikano ang rehi- sa kasarinlan at kagalingan ng mamamayan ng Iraq. 
meng Bush at ang mga patakaran nitong pumi- Di mapahupa ang galit ng mamamayan ng US sa 
pinsala sa mamamayang Amerikano at mga ina- pagkakalantad ng pagsisinungaling ng rehimeng 
api nitong bansa. Sa pamamagitan ng kanilang Bush. Nalantad na pawang gawa-gawa lamang ni Bush 
mga boto, ipinamalas nila ang labis na pag- at ng matataas niyang upisyal 
kamuhi sa korap, sinungaling, anti-mama- ang paratang na kabilang sa 
mayan at mapanupil na paghahari ni arsenal ng gubyernong Saddam 
Bush at ng kanyang pangkat Hussein ang mga sandata para 
ng mga ultra-Kanang kon- sa maramihang pami- 
serbatibo. minsala at ang akusa- 
Sa naturang elek- S4 syong nakikipag-al- 
syon--sa pagitan pangu- yansa raw ito sa tero- 
nahin ng dalawang mag- ristang al Qaeda. Gina- 
karibal na kampo ng ma- wa ito upang bigyang-katwiran 
laking burgesya sa US-- ang di makatarungang 
inilampaso ang Republi- em~ pagsalakay at pagwasak 
can Party ni George W. ng US sa Iraq noong 2003 at pa- 
Bush at nakuha ng mga Democrat tuloy na okupasyon ng US dito. 
ang mayorya ng mga pwesto sa Lalo lamang nalantad ang pagi- 
Senado, Kongreso at mga lokal ging bulaan ng rehimeng Bush 
na pamahalaan. Nagwakas ang nang pilit nitong palabasin 
mahigit isang dekadang pagha- na matagumpay ang mga 
hari ng mga Republican. patakaran nito sa Iraq ka- 
Pinakatampok sa tinututulan ng hit napakalinaw na bigo 
mamamayang Amerikano ang paglu- ang US na sawatain ang lumalakas 
lunsad ng rehimeng Bush ng di maka- na paglaban ng mamamayang 
tarungang gera laban sa Iraq. Ang ge “IC Iraqi. Nasa ubod ng lahat ng ito ang hegemo- 
rang ito ay todong sinuportahan ng par- nistang doktrinang "preemptive strike" at permanen- 
tidong Republican at pinakinabangan ng malaking teng "gera kontra-terorismo" ni Bush, at unilateral na 
burgesyang kaanib nito. Nagngangalit ang mamama- pagbalewala sa pambansang kasarinlan ng ibang ban- 
yang Amerikano sa napakalaking pinsalang idinulot ng sa, mga alituntuning internasyunal, mga pinirmahang 


Mga tampok Internasyunal na pag- Ibayong paramihin Umaalingasaw 
. i batikos kay Arroyo ang mga platun na korapsyon 
sa isyung ito... PAHINA 6 | ng BHB--PKP PAHINA 9 PAHINA 11 


kasunduan at maging sa kapakanan 
ng mamamayan sa sariling bansa. 

Pasanin ng mamamayang Ame- 
rikano ang gera sa Iraq. Napakala- 
king pondo at rekurso ang ibinubu- 
hos dito ng rehimeng Bush---pon- 
dong nakalaan sana sa pagtitiyak 
ng kanilang kagalingang panlipu- 
nan at kaligtasan sa mga sakuna. 
Lalong mabigat ang paparaming 
kaswalti ng US at ang idinudulot 
nitong matinding hinagpis sa ma- 
mamayang Amerikano. Kinamumu- 
hian din ng mamamayan ng US 
maging ang nalalantad na pagpa- 
tay sa mga inosenteng sibilyan, 
pagtortyur sa mga bilanggo at iba 
pang pang-aabusong ginagawa ng 
mga mananakop na pwersang 
militar ng US sa Iraq. 

Bukod pa sa mga ito, nalantad 
sa mamamayan ng US ang sobra- 
sobrang kasakiman at malakihang 
korapsyon ng pinakamalalapit na 
kroni at kasosyo nina Bush, Bise 
Presidente Richard Chenney at ka- 
nilang kasapakat. Sila ngayon ang 
humuhuthot sa rekursong langis ng 
Iraq at nagpapakabundat sa mata- 
tabang kontratang militar para 
magsuplay ng mga kagamitang 
pandigma, malalaking proyektong 
"rekonstruksyon" at pribatisasyon 


ng maraming gawaing militar sa 
Iraq. 

Dagdag pang nabunyag bago 
ang eleksyon ang mga anomalya sa 
pangangalap ng pondo para sa 
kampanyang pang-eleksyon at ang 
samutsaring iskandalong kinasa- 
sangkutan ng mga kapartido ni 
Bush. Nabunyag din ang pagkun- 
sinti niya sa laganap na korapsyon 
at iba pang katiwalian sa halos 
lahat ng andana ng gubyerno. 

Itinakwil din ng mamamayan 
ang pambabaluktot ng rehimeng 
Bush sa mga prosesong konstitu- 
syunal, pagpapasa ng mga batas at 
pagsasagawa ng mga hakbanging 
labis na mapanupil at labag sa mga 
karapatang sibil ng mamamayan. 
Kabilang sa mga ito ang Patriot 
Act, ang maraming kaso ng pagtor- 
tyur sa mga pinararatangang tero- 
rista na tahasang bumalewala sa 
mga pandaigdigang kumbensyon at 
makataong batas at ang pagsasa- 
gawa ng malawakang surbeylans sa 
mga telepono at email ng daan- 
daang milyong karaniwang mama- 
mayang Amerikano. 

Bukod sa mga ito, gumatong 
nang husto sa kanilang galit sa re- 
himeng Bush ang pagbagsak ng ka- 
buhayan ng nakararaming mahihi- 


rap na mamamayan at paglala ng 
disempleyo sa harap ng garapalang 
katiwalian at sobra-sobrang ganan- 
sya ng mga monopolyo kapitalista, 
laluna yaong mga pinakamalapit sa 
pangkating Bush. 

Ang pagtatakwil kay Bush at 
partidong Republican ay hindi 
magtatapos sa nagdaang eleksyon. 
Para sa mamamayang Amerikano, 
panimulang tagumpay ito sa layu- 
ning wakasan ang mapang-api at 
mapang-abusong paghahari ni 
Bush. Sa pamamagitan nito, ipina- 
taw ng mamamayan sa balikat ng 
mga Democrat ang responsibilidad 
na ibasura ang masasahol na pata- 
karang panloob at panlabas ng 
ultra-Kanang pangkating Bush at 
hadlangan ang lalo pang pagsahol 
ng paghahari ng mga ito. 


Mahigpit na mamanmanan ng 
mamamayang Amerikano ang pag- 
papatupad ng mga Democrat sa 
mga pangako nitong magbalangkas 
ng plano para tapusin na ang gera 
sa Iraq at iuwi na ang mga tropang 
Amerikano roon. Masusing susu- 
baybayan ng mamamayan ang mga 
isasagawang pag-iimbestiga at 
pagreresolba sa mga problemang 
idinulot ng iba pang mga pataka- 
ran at hakbangin nina Bush. Aasa- 
han ng mamamayan ang mga ma- 
pagpasyang aksyon sa panig din ng 
mga Democrat para hindi na maka- 
pangyari pa ang pangkating Bush, 
kabilang na ang patutulak ng pro- 
sesong impeachment sa kagyat, at 
paggawa ng lahat para tuluyang 


Nilalaman 


Editoryal 
Arroyo, nangangambang 
matulad kay Bush 
Rumsfeld, isinakripisyo 
Pananalanta ng pasistang estado 
Lider-magsasaka sa Cagayan, pinaslang 4 
Kasong libelo, panupil sa midya 
Internasyunal na pagbatikos kay 
Arroyo, lalong lumalaganap 
Pagpapalaganap ng doktrinang 
Intengan, binatikos 
Mga magsasaka ng Palo, 
pinawalang-sala 
Palayain ang Sagada 11 


EB AYAN 


Taon XXXVII Blg. 22 Nobyembre 21, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot . 
kami sa pamamagitan ng email sa: Umaalingasaw na korapsyon 

angbayan@yahoo.com Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


Mapangahas na ibayong paramihin 
ang mga platun ng BHB 


mapatalsik ang pangkating Bush 
at hindi na makapanumbalik pa 
ang Republican Party sa susunod 
na eleksyong presidensyal sa 
2008. 

Tiyak na pagbabayarin nang 
mahal ng mamamayan ang anu- 
mang pagtatraydor at pagbibitiw 
ng mga Democrat sa mga inaasa- 
hang tungkuling ito. Matamang 
babantayan ng mamamayang 
Amerikano ang anumang pakiki- 
pag-areglo ng mga Democrat sa 
rehimeng Bush. 

Mangangailangang masundan 
ang tagumpay ng mamamayan sa 
halalan ng kanilang tuwiran at 
malawakang pagkilos upang lubos 
na wakasan ang mga mapang-abu- 
so at mapaniil na patakaran nina 
Bush. Ang pagbubuo at paglaga- 
nap ng malawak na kilusang masa 
sa hanay ng mamamayang Ameri- 
kano ang siyang magtitiyak na di 
masasayang ang natamong pani- 
mulang tagumpay sa nagdaang 
halalan. Mahalagang masagpang 
ng mga rebolusyonaryo at progre- 
sibong pwersa ang kasalukuyang 
mainit na sitwasyon sa US sa 
pamamagitan ng aktibong pagmu- 
mulat, pag-oorganisa at pagpapa- 
kilos para maisulong ang kilusang 
masang puspusang makikipagla- 
ban para sa katarungan, demokra- 
sya at pagrespeto sa mga karapa- 
tan ng mamamayan. 

Katulad noong panahon ng 
gera ng US sa Vietnam, maaasa- 
hang magiging bahagi ng malawak 
na kilusang masa sa US ang isang 
laganap at masiglang kilusan para 
sa kapayapaan at laban sa mga 
imperyalistang gera at pananakop 
ng US sa ibang bansa. Kailangang 
iugnay at sumuporta ang kilusang 
ito sa pandaigdigang kilusang 
anti-imperyalista at pangkapaya- 
paan, gayundin sa mga kilusan 
para sa pambansang kasarinlan, 
demokrasya, katarungang panlipu- 
nan at kaunlaran ng mga mama- 
mayan sa ibang mga bansa. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


Nangangamba si Gloria 
Arroyo na matulad kay Bush 


angangatog ang tuhod ni 
Ne Arroyo sa takot na 

mangyari sa kanya sa dara- 
ting na eleksyon sa 2007 ang pag- 
kakalampaso kay Bush at kanyang 
mga kapartido sa nakaraang elek- 
syon sa US. 

Marami ang umaasa na sana 
nga'y maging daan ang eleksyong 
2007 sa Pilipinas para maitakwil 
na si Arroyo. Anila, tulad ni Bush, 
si Arroyo ay marami ring kinaka- 
harap na mga kaso ng ko- 
rapsyon at anomalya at 
inaakusahan 
ng pandaraya 
sa eleksyon. 
Sunud-sunod rin 
ang kanilang 
mga pagsisinunga- 
ling, at kapwa malala 
ang kanilang responsibilidad 
sa pagtindi ng disempleyo at 
kahirapan ng masang anakpa- 
wis at mga panggitnang pwer- 
sa at sa malawakang pagyu- 
rak sa karapatang-tao. 

Labis na kinatatakutan ni 
Arroyo na mapanatili ng oposi- 
syon ang mayorya sa Senado at 
makuha ang sangkatlo ng Kongre- 
so sa darating na eleksyon. Kung 
magkagayon, tuluyang maisusu- 
long na ang prosesong impeach- 
ment laban sa kanya at mabibig- 
yang-daan ang pagsasakdal at 
paglilitis sa kanya sa Senado sa 
mga kaso ng korapsyon, pandaraya 
sa eleksyon at mga paglabag sa 
karapatang-tao. 

Malaki ang pangamba rito ni 
Arroyo at mga alipures niya kaya 
kaliwa't kanan ang kanilang mga 
maniobra para mabago ang konsti- 
tusyon at sikaping mapigilan ang 
eleksyon sa 2007. 

Dahil sa kabiguan ng pekeng 
"people's initiative" at malamang 


na kabiguan din ng pinapaspasang 
planong itransporma ang Kongreso 
sa isang Constituent Assembly ka- 
hit di kalahok ang mayorya ng 
mga senador, nanganganib nang 
di matupad ang Cha-cha sa taong 
ito. Kaya tulad ng ginawa ng kam- 
pong Arroyo sa eleksyon noong 
2004, sisikapin nitong muling 
mandaya, manuhol at mambraso 
sa darating na halalan upang pa- 
tuloy nitong mahawakan ang ma- 
higit dalawang sangkatlo ng 
Kongreso at mala- 
king mayorya ng 
mga pamunuang 
lokal, laluna sa pi- 
nakamalalaking 
syudad sa pamban- 
sang kabisera. 

Ngayon pa la- 
mang ay bilyun- 
bilyong pondo na 
ng gubyerno ang 

inihahanda ng 

kampong Arroyo 
sakaling matu- 
loy ang nakatak- 
dang eleksyon 
sa 2007. Sa ganitong 
paraan, sisikapin nina Arroyo na 
huwag mangyari sa kanyang pang- 
katin ang malubhang kabiguang 
dinanas ng Republican Party ni 
Bush sa US. 

Ngunit ang pagpipilit ng kam- 
pong Arroyo na gumawa na naman 
ng desperado at garapal na mga 
pamamaraan para nakawin ang 
eleksyon sa 2007 ay aani lamang 
ng mas matindi at mas malawa- 
kang galit ng mamamayan. Magsi- 
silbing malaking gatong ito sa 
pagsiklab ng mas maiigting at mas 
laganap na paglaban ng mamama- 
yan, at pag-aalsa maging ng mala- 
king bahagi ng sandatahang pwer- 
sa ng estado. [AB] 


3 


Rumsfeld, isinakripisyo 

ara tusong mailigtas ang sarili sa dagdag na kahi- 

hiyan, isinakrispisyo ni George W. Bush ang 
kanyang Defense Secretary ilang oras matapos ang 
eleksyon. Ito ay sa harap ng malawakang pagwawak- 
si ng mamamayang Amerikano sa patakaran ng rehi- 
meng Bush sa pananalakay at patuloy na okupasyon 
ng US sa Iraq. Ito ang ipinahiwatig ng mamamayang 
Amerikano sa pamamagitan ng nagdaang halalan. 

Pinagbitiw ni Bush si Rumsfeld kinaumagahan 
matapos ang eleksyon. Malaon nang hinihingi ng 
mamamayang Amerikano, ng oposisyon at maging ng 
ilang kapartido ni Bush at upisyal ng Pentagon ang 
pagsibak kay Rumsfeld dulot ng malalaking pagkaka- 
mali sa estratehiya at pagpapatakbo niya sa gera sa 
Iraq. 

Ilang araw bago ang eleksyon sa US, iginiit sa 
pamamagitan ng isang nagkakaisang pahayag ng 
iba't ibang sangay ng militar ang pagpapatalsik kay 
Rumsfeld. Kumalat sa iba't ibang dyaryo, kabilang 
ang apat na pahayagang militar sa US ang reaksyon 
ng iba't ibang sangay militar sa ipinahayag ni Bush 
na lubusang pagtiwala at pagsuporta kay Rumsfeld 
at ang planong panatilihin siya sa Department of 
Defense habang nananatili siyang presidente. Anila, 
"Bigo ang estratehiya ni (Rumsfeld) at humina na 
ang kanyang kakayahang mamuno. At kahit responsi- 
bilidad niya ang bulto ng mga kabiguan natin sa 
Iraq, ang buong bigat nito ay babalikatin ng ating 
mga tropa." 

Si Rumsfeld ang isa sa pinakamasusugid na ultra- 
Kanang upisyal sa gabinete ni Bush at siyang nagdi- 
senyo ng planong paglusob at pagsakop ng US sa 
Iraq. Siya rin ang pasimuno ng mga kasinungali- 
ngang ginamit ni Bush para bigyang-katwiran ang 
pagsalakay at patuloy na pagsakop sa Iraq. Ang kabi- 
kabilang batikos sa malinaw nang mga kabiguan ng 
US sa Iraq ay di kailanman tinanggap ni Rumsfeld. 
Bagkus, palagi niyang sinasabi na nalilipol ang mga 
kaaway at nagtatagumpay ang gera ng US sa Iraq. 
Ang pagsibak sa kanya ay kapwa palatandaan at pag- 
amin ng kabiguan ng patakaran ng rehimen sa Iraq. 

Matapos siyang pagbitiwin, nagsampa ang Center 
for Constitutional Rights sa US at Republican Law- 
yers' Association sa Germany ng mga kasong kriminal 
laban kay Rumsfeld. Inakusahan siya at 11 iba pang 
upisyal ng gubyerno at militar ng US ng mga krimen 
sa digma (war crimes) dahil sa pagtortyur at iba 
pang pang-aabuso sa libu-libong ibinilanggo ng US 
sa Abu Ghraib sa Iraq at Guantanamo sa Cuba. 

Ipinalit kay Rumsfeld bilang kalihim ng DND si 
Robert Gates, direktor ng US Central Intelligence 


4 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO ziz 


Lider-magsasaka 
sa Cagayan, pinaslang 


alang humpay ang kampanya ng pamamas- 
Wes ng rehimeng Arroyo sa mga lider at 

myembro ng mga progresibong organisa- 
syon. Tampok ang karumal-dumal na pagpatay sa 
isang panrehiyong lider-magsasaka sa Cagayan Valley 
at tangkang pagpatay sa lider ng BAYAN sa Ilocos Sur 
nitong Nobyembre. Sumusunod ang pinakahuling ta- 
la ng mga paglapastangan sa karapatang-tao na na- 
kalap ng AB. 

Nobyembre 16. Dinukot at pinaslang ng mga 
myembro ng death squad sa Barangay Hamorawon, 
Bulan, Sorsogon si Tomas Mesa, 41, myembro ng Ba- 
yan Muna. Natagpuan ang kanyang bangkay noong 
araw ding iyon sa Barangay Polot sa 
parehong bayan. May mga paso ng si- 

garilyo at iba pang bakas ng tortyur 
ang bangkay ni Mesa. Pinas- 
lang siya sa mismong araw 
na ginugunita ang unang 
anibersaryo ng pagkaka- 
paslang kay Ricardo 

"Ding" Uy, pangkalaha- 

tang kalihim ng Bayan 

Muna-Sorsogon. 

Noong araw ding iyon ay di- 

nukot ang tatlong myembro ng 

Anakpawis sa Angeles City, Mabalacat 

at San Fernando, Pampanga—sina Jonel Lumabe, 

Romulos Robinos at Ryan Supan. Sila ay nakakulong 

sa kampo ng 69th IB sa bayan ng Mexico. Hindi pa 
rin sila inililitaw ng AFP. 

Nobyembre 12 at 13. Dinukot sa kanyang bahay 
sa Barangay Lungib, Pilar, Sorsogon nitong Nobyem- 
bre 13 si Domingo Marbella. Isang araw bago ito, di- 


Sundan sa “Lider...” sa pahina sa 5 


Agency mula 1991-93 at malapit na kaibigan ni dating 
Presidente George Bush Sr., ama ng kasalukuyang pre- 
sidente. Isa si Gates sa mga myembro ng Iraq Study 
Group, isang espesyal na grupo na inatasan ng Kongre- 
so ng US na repasuhin ang estratehiya ni Bush sa Iraq 
at maghanap ng mga alternatibong paraan para mata- 
pos na ang gera roon. Noong 2004, isa rin si Gates sa 
mga beteranong Republican na tumutol sa patakaran ng 
nakababatang Bush sa Middle East. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


“Lider...” mula sa pahina sa 5 


nukot mula sa isang restawran sa 
Pilar si Bernardito Caporal. Sina 
Marbella at Caporal ay kapwa mga 
magsasakang pinararatangan ng 
militar na mga myembro ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB). Hindi pa 
rin sila inililitaw hanggang nga- 
yon. 

Nobyembre 11. Binaril at na- 
patay si Joey Javier, 42, taga-Bara- 
ngay Caruppian, Baggao, alas-8:50 
ng umaga sa Barangay Centro, Bag- 
gao, Cagayan. Si Javier ay direktor 
ng Sto. Domingo Farmers Coopera- 
tive at pinuno ng Caguimongan 
Dagiti Mannalon iti Cagayan Valley, 
rehiyunal na organisasyon ng mga 
magsasaka at kapatid na organisa- 
syon ng KMP. Papasakay si Javier 
sa traysikel kasama ng isa pang 
myembro ng (Caguimongan nang 
biglang lapitan ng dalawang lala- 
king nakamotorsiklo at armado ng 
kalibre .45 pistola. Pinagbabaril ni- 
la si Javier at pagkatapos ay agad 
na tumakas. Ang lugar na pinang- 
yarihan ng krimen ay mga 100 me- 
tro lamang ang layo mula sa de- 
tatsment ng 17th IB. 

Nobyembre 9. Inambus at ti- 
namaan sa binti si Rev. Billy Aus- 
tin, 39, sa Vigan City. Siya ay pas- 
tor ng United Church of Christ in 
the Philippines at tagapangulo ng 
Bagong Alyansang Makabayan (BA- 
YAN) sa Ilocos Sur. Papunta siya at 
ang kanyang tatlong kasamahan sa 
upisina ng BAYAN sa Vigan nang 
bigla siyang pagbabarilin ng dala- 
wang lalaking nakasakay sa motor- 
siklo. Kasalukuyang nakaratay sa 
ospital si Austin. 

Nobyembre 4. Dinukot at ti- 
nortyur ng magkasanib na pwersa 
ng 27th at 39th IB sina Lourilie 
Naiz, 22, at Mary Bernadette Soli- 
tario, 21, sa Tulunan, North Cota- 
bato. Ang dalawa ay parehong nasa 
istap ng Disaster Response Center 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


ia 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Kasong libelo, panupil sa midya 


pinanawagan ng National Union of Journalists in the Philippines 

(NUJP) na huwag nang ituring na krimen ang libelo dahil patuloy 
itong ginagamit upang gipitin ang mga mamamahayag. Nilagdaan 
ang petisyon ng mahigit 600 mamamahayag. Kasabay nito, nana- 
wagan din ang Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR) 
sa lahat ng mga organisasyon ng midya, mga grupo ng abugado at 
mga grupo ng karapatang-tao na magkaisa at labanan ang pang- 
aatake ng rehimeng Arroyo sa kalayaan sa pamamahayag. 

Ang panawagan ng NUJP ay bunsod ng tangka ng Manila Police 
District na arestuhin noong Nobyembre 13 si Mia Gonzales, isang 
reporter ng Business Mirror, sa loob mismo ng Malakanyang kaugnay 
ng kasong libelo na isinampa ni Mike Arroyo, asawa ni Gloria Arroyo. 
Hindi nadakip si Gonzales dahil nagkataong wala siya noon sa upi- 
sina ng Malacañang Press Corps (MPC). Si Gonzales ang tumatayong 
vice president for print ng MPC. 

Naganap ang panggigipit kay Gonzalez isang araw makaraang 
pagbantaan si Ellen Tordesillas, kolumnista ng Malaya. Sina Gonza- 
les at Tordesillas ay kabilang sa 43 mamamahayag na sinampahan 
ng kasong libelo ni Mike Arroyo. Humihingi siya ng kabuuang P70 
milyon danyos sa 13 kasong libelong kanyang isinampa. 

Ayon kay Rowena Carranza-Paraan, pangkalahatang kalihim ng 
NUJP, halos dalawang mamamahayag kada linggo ang tumatanggap 
ng mga mapagbantang mensahe sa kanilang mga cellphone. 
Karamihan ng mga binibiktima ay mga mamamahayag sa prubinsya. 
Pinakamalaking bilang dito ay nagmula sa Mindanao at Southern 
Tagalog. Karaniwan, ang mga pagbabanta ay may kaugnayan sa mga 
balitang naisulat o naibrodkas laban sa mga lokal na pulitiko o mga 
anti-mamamayang kampanya ng militar. 

Umaabot na sa 83 mamamahayag ang napapaslang mula 1986. 
Halos sangkatlo ng mga biktima ay pinaslang mula 2004 hanggang 
2006, ayon sa talaan ng NUJP. [AB] 


(DIRECT), isang institusyong naka- 
tuon sa paghahanda at pagharap sa 
mga sakuna (disaster prepared- 
ness). Pinaratangan silang mga 
myembro ng BHB at isinangkot sa 
pambobomba sa Makilala noong 
Oktubre 10. Dinala sila sa Camp 
Sumabat ng 39th IB kung saan sila 
ininterogeyt at binugbog. Piniri- 
ngan sila, pinaghubad at hinipuan 
ng mga nag-iinterogang sundalo. 
Pinalaya sila kinabukasan, matapos 
magreklamo ang kanilang mga pa- 
milya at tumulong ang meyor ng 
Tulunan. 

Sa Nueva Ecija, naglabas ang 


Philippine Army ng shoot-to-kill or- 
der laban kay Maximo Ayunga, kon- 
sehal ng Barangay Culong, Guimba 
at tagapangulo ng Alyansa ng Mag- 
bubukid sa Gitnang Luzon-Nueva 
Ecija. Kabilang din sa mga papat- 
ayin ang ama at kapatid ni Ayu- 
nga. 

Oktubre 30 hanggang sa ka- 
salukuyan. Umaabot sa 86 na 
pamilya ang lumikas mula sa mga 
bulubunduking baryo ng Basey, Sa- 
mar nitong unang linggo ng No- 
byembre bunga ng matinding ope- 
rasyong militar ng 62nd IB. 

Ayon sa Leyte Center for Deve- 


5 


Sm PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


lopment, Inc. (LCDE), ang non- 
governmental na organisasyong 
tumutulong sa mga bakwit, nagsi- 
mulang magsilikas ang mga resi- 
dente ng Sityo Bagti, Barangay 
Mabini patungong sentro ng baryo 
nang maghasik ng lagim ang mga 
tropa ng 62nd IB na pinamumunu- 
an ni Col. Arturo Pascua. Anila, 
ipinatawag at isinailalim sa matin- 
ding imbestigasyon ng mga sunda- 
lo si Romulo Mabang, ang punong 
barangay ng nasabing lugar. Pilit 
nilang pinaaamin si Mabang na isa 
siyang kasapi ng BHB. Pinagbu- 
bugbog siya nang itanggi niya ang 
paratang ng militar. 

Unang nangyari ang pambu- 
bugbog na ito noong Oktubre 30 
sa kapilya ng Bagti at naulit ito 
noong Nobyembre 2 at 3. Sa ma- 
tinding takot, lumikas ang mga 
taumbaryo at hanggang ngayo'y 
hindi pa sila nakababalik sa kani- 
lang mga tahanan dahil sa nagpa- 
putuloy na operasyong militar la- 
ban sa BHB. Karamihan sa mga 
nagsibakwit ay mga kabataang 
may edad na 17 pababa. Sa nga- 
yon ay nakikituloy sila sa kani- 
lang mga kamag-anak at mga 
kakilala. 

Oktubre hanggang sa kasalu- 
kuyan. Apat na lokal na upisyal sa 
Ilocos Sur ang pinagbantaang pa- 
patayin noong Oktubre at isa sa 
kanila ang dinukot na kamakailan. 
Dinukot nitong Nobyembre si Ber- 
to Galicia, kapitan ng Barangay 
Tablac sa Candoc City, Ilocos Sur 
matapos siyang padalhan ng itim 
na laso. Bago ito, pinadalhan din 
ng itim na laso sina Franklin Du- 
ngalen, presidente ng Association 
of Barangay Councils sa Ilocos 
Sur; Rogelio Biteng, konsehal ng 
Salcedo, Ilocos Sur; at Robert Tu- 
dayan, konsehal ng Candon City. 
Pawang mga aktibong tagasuporta 
ng BM ang pinagbantaang mga 
lokal na upisyal. ABI 


6 


Patuloy ang internasyunal 
na pagbatikos kay Arroyo 


abi-kabilang batikos ang 
k tinamo ng rehimeng Arroyo 
nitong Nobyembre mula sa 
iba't ibang dayuhang grupo dahil 
sa marumi at madugo nitong re- 
kord sa paglapastangan sa karapa- 
tang-tao. 
Ipinahayag nitong Nobyembre 
15 ng mga upisyal ng Episcopal 
Church of the United States na 
pinaghahandaan nila ang pagsa- 
sadokumento ng mga paglabag sa 
karapatang-tao sa Pilipinas. Kaug- 
nay nito ay nakatakdang dumating 
sa bansa sa Disyembre si Rev. 
Brian Canon Grieves, direktor ng 
Peace and Justice Ministries ng 
naturang simbahan. Bago ito, 
nanawagan kay Arroyo si Most 
Rev. Katharine Jefferts Scori, kata- 
as-taasang obispo ng simbahan na 
itigil na ang kampanya ng pampu- 
litikang pamamaslang sa bansa. 
Dumating naman nitong No- 
byembre 16 ang isang siyam-kata- 
ong fact-finding team mula sa Ca- 
nada na binubuo ng mga abugado, 
unyonista, lider ng komunidad at 
tagapagtaguyod ng ka- 
iN rapatang-tao para si- 
WAP?” yasatin ang dumara- 


Po 


si 


Q 


gad Oi 


| Sgt | 


ming mga kaso ng paglabag sa ka- 

rapatang-tao, laluna sa karapa- 

tang unyon. Ani Atty. Luningning 

Alcuitas, coordinator ng Philip- 

pine-Canadian Task Force for Hu- 

man Rights, lubhang nababahala 
ang mga taga-Canada sa iniuulat 
na talamak na mga pang-aabuso 
sa karapatang-tao at iba pang ka- 
layang sibil sa Pilipinas. Iniimbes- 
tigahan ng fact-finding team na 
kinabibilangan ni Attorney Alcui- 
tas ang mga kaso ng mga ekstra- 
hudisyal na pamamaslang at mga 
atake sa mga unyon at grupong 
pampulitika, partikular sa Quezon, 

Tarlac at Abra. 

Subalit hindi nakausad ang 
unang arangkada ng kanilang im- 
bestigasyon sa Quezon mula No- 
byembre 17 hanggang 20 dahil 
hindi sila pinayagan ng 74th IB na 
kapanayamin ang mga biktima ng 
kalupitang militar sa bayan ng San 
Narciso. Ilang buwan nang nagha- 
hari ang mistulang batas militar 
sa San Narciso bunga ng opera- 
syon ng Reengineered Special 
Operations Team. 

Kasabay nito ay nanawagan 
din ang Association of Generals 
and Flag Officers, grupo ng mga 
retiradong matataas na upi- 
syal ng AFP, na ideklarang 
persona non grata o huwag 
nang papasukin sa bansa 
ang Amnesty International 

dahil sa makaisang-panig 

N umanong mga ulat nito 

N na nagdidiin sa militar 

sa mga paglabag sa 

karapatang-tao. 

a Sa kabila ng 
pagtatangka ng re- 
himen at mga gala- 

may nito na hadlangan ang 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO sir: 


pagsisiyasat, hindi na nila maitatago pa ang lala 
at lawak ng mga paglabag nito sa karapatang- 
tao. Batay sa pinakahuling tala ng KARAPATAN, 
umaabot na sa 766 na aktibista ang naging bik- 
tima ng pampulitikang asasinasyon mula nang 
maluklok sa poder si Arroyo noong Enero 2001. 

Katunayan, tinukoy ng unyonistang si Beth 
Grayers, myembro ng tim ng mga aktibistang Ca- 
nadian na nagpunta sa Tarlac, na lumaki ang 
bilang ng mga ekstrahudisyal na pamamaslang 
at panggigipit sa mga unyon nitong nakaraang 
dalawang taon. Isa sa pinakamatingkad na kaso 
ang masaker sa Hacienda Luisita noong Nobyem- 
bre 2004 kung saan pitong welgista ang nama- 
tay at mahigit 100 ang nasugatan nang pagba- 
barilin sila ng mga elemento ng militar at priba- 
dong bantay. Nitong Setyembre naman ay mara- 
has na binuwag ng mga pulis ang piketlayn ng 
mga manggagawa ng Cavite Export Processing 
Zone sa Cavite. (Basahin ang karagdagang detal- 
ye sa isyung Nobyembre 7, 2006 ng Ang Bayan) 

Bilang reaksyon sa marahas na pagbubuwag 
na ito, sinulatan si Arroyo ng pitong nangungu- 
nang kumpanya sa retail (pagtitingi) sa US na 
kliyente ng mga pabrika ng damit sa Pilipinas 
para ipanawagan ang pagtatanggol sa karapatan 
ng mga manggagawa at paggalang sa mga kara- 
patang-tao. Kasunod nito, sinabi ng Joint Fo- 
reign Chambers of Commerce ng US sa isang pa- 
hayag nitong Nobyembre 13 na ang pamamas- 
lang bilang paraan ng paglupig sa mga kaaway 
sa pulitika ay "walang lugar sa isang modernong 
demokratikong estado". Nitong Nobyembre 15 
naman ay inilabas ng Hong Kong Mission for 
Human Rights and Peace in the Philippines ang 
ulat nitong nagsasaad na bigo ang gubyernong 
Arroyo na proteksyunan ang mamamayang Pilipi- 
no, at masahol pa'y malamang na may kinalaman 
ito sa kampanya ng asasinasyon laban sa mga 
maka-Kaliwang grupo. 

Samantala, iba't ibang grupong manggagawa 
sa 12 bansa ang nagpiket noong Nobyembre 16 
sa harap ng mga embahada at konsulada ng 
Pilipinas para igiit ang pagpapatigil sa pama- 
maslang ng mga aktibista dito sa bansa. Ang 
mga piket ay inilunsad para gunitain ang Inter- 
national Day of Action Against Trade Union and 
Political Killings. Naglunsad rin ng mga kilos 
protesta ang Kilusang Mayo Uno sa Maynila at 
iba pang syudad sa Pilipinas noong araw ding 
iyon. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


Pagpapalaganap 
ng doktrinang 
Intengan, binatikos 


ariing binatikos ng mga militanteng grupo at 
Mie mambabatas ang kampanyang indoktrina- 
syong isinasagawa nina Fr. Jose Romeo "Archie" 
Intengan Jr. ng Partido Sosyalista Demokratiko ng Pilipi- 
nas (PDSP) sa mga elemento ng Armed Forces of the 
Philippines (AFP). Ang paglulunsad ng serye ng mga 
seminar na iniutos ni Gloria Arroyo ay naglalayong siraan 
at bansagang "mga kaaway ng estado" ang mga persona- 
he at mga organisasyong kritikal sa rehimeng Arroyo. Bu- 
kod kay Intengan, ang mga seminar ay inilulunsad ng 
mga pangunahing personahe ng kleriko-pasistang PDSP 
tulad nina National Security Adviser 
Norberto Gonzales (kasalukuyang 
presidente ng PDSP), Andy Gon- 
zales (kapatid ni Norberto) 
at Charlie Avila. 
Sa partikular, 
iginigiit sa mga 
seminar na dapat 
ituring na mga 
komba- 


kapwa , 
ang mga armadong 
myembro ng Bagong |] 
Hukbong Bayan at ang 
mga di armadong 
myembro ng mga ligal na 

organisasyong pinararatangang mga prenteng organisa- 
syon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Binibig- 
yang-katwiran ng doktrina ni Intengan ang nagaganap na 
kampanya ng pagdukot at pagpaslang sa mga lider at 
myembro ng mga progresibo at demokratikong organisa- 
syon at pagpupwera sa kanila sa larangan ng ligal at par- 
lamentaryong pakikibaka. Ayon sa mga ulat, iniutos na 
rin ni Arroyo ang pagpapalaganap ng doktrinang ito sa 
masmidya at iba pang porum sa buong bansa. 

Kabilang din sa mga itinuturong "kaaway ng estado" 
sina Pastor "Boy" Saycon at William Esposo ng Council on 
Philippine Affairs at ang ekonomistang si Alejandro 
Lichauco at maging mga oposisyunistang pulitikong kri- 


Sundan sa “Pagpapalaganap...,” sa pahina 8 


7 


Sm PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Mga magsasaka 
ng Palo, 


pinawalang-sala 


An na araw bago ang unang taong anib- 
ersaryo ng masaker ng siyam na magsa- 
saka sa Palo, Leyte, pinawalang-sala at iniu- 
tos ng korte ang kagyat na pagpapalaya sa 
walong magsasaka na inakusahan ng 19th IB 
na mga myembro ng BHB at nakasagupa nila 
umano noong Nobyembre 21, 2005. Dala- 
wang gawa-gawang kaso na ng illegal posses- 
sion of firearms na isinampa laban sa kanila 
ang ibinasura na ng korte. 

Ang mga kasong ito ay isinampa laban sa 
kanila sa pagtatangkang pagtakpan ang 
pagmasaker ng mga elemento ng 19th IB 


HA USA! 1 sa di armadong mga 

Ue | myembro ng mga lehi- 
AA TS timong organisasyong 
L | magsasaka noong 


2005. Sa tinaguriang 
"Masaker sa Palo", si- 
yam katao ang nama- 
tay matapos paulanan 
ng bala ng mga sun- 
dalo ang nagtitipong 
mga magsasaka na 
noo'y naghahanda pa- 
ra sa kanilang kampa- 
nyang "balik-uma." Layunin ng kampanya na 
muling simulan ang pagbubungkal sa mga 
lupang iginawad na sa kanila ng Department 
of Agrarian Reform. Ang mga dumalo roon ay 
mga myembro ng San Agustin Farmers-Bene- 
ficiaries Cooperative (SAFABENCO), Alang- 
alang Small Farmers Association (ASFA) at 
Bayan Muna. Matapos ang masaker, hinakot 
ng mga sundalo ang nakaligtas, kinasuhan at 
ipinakulong. Isa sa kanila, si Joselito Tobe, 
ay namatay habang nakakulong dahil sa mga 
sugat na tinamo mula sa masaker. 

Para makamit ang hustisya para sa nama- 
tay nilang kasamahan, sasampahan ng mga 
magsasaka ang mga elemento ng 19th IB ng 
mga kaso ng pagpatay, pagtatangkang pag- 
patay at pagnanakaw. Kasama sa mga kakasu- 
han si Maj. Louie Dagoy, kumander ng 19th 
IB at mga sibilyang sangkot sa masaker. W 


| 
LL 


HI 
Pal 


8 


Palayain ang Sagada 11 


agrali sa harap ng Baguio Justice Hall noong Nobyembre 

11 ang mga kaibigan at pamilya ng siyam na kabataang 
nakabimbin sa Benguet Provincial City Jail sa La Trinidad. 
Ang siyam na nakakulong ay bahagi ng isang barkada ng 11 
kabataan na tumungo sa Baguio City noong Pebrero 14 para 
makipista at pumunta sa Sagada, Mountain Province para 
mamasyal. 

Ang siyam na kabataan ay iligal na inaresto, ibinimbin at 
tinortyur matapos silang paratangan ng mga pulis na mga 
myembro ng BHB. Dinakip sila habang binabagtas nila ang 
Baguio-Bontoc Road (Halsema Highway). Inakusahan silang 
kabilang sa grupo ng mga Pulang mandirigma na nangreyd sa 
detatsment ng 54th IB sa Cabiten, Mankayan, Benguet ilang 
araw bago ito. Tinutukan, binugbog at iginapos na parang 
mga hayop ang kabataan bago sila dinala sa kampo ng PNP. 
Doon ay ipinallalim sila sa iba't ibang tortyur, kabilang ang 
pagkuryente, para paamining mga myembro sila ng BHB. Ang 
arbitraryong pang-aaresto at walang pakundangang paglabag 
ng PNP sa kanilang mga karapatang-tao ay desperadong 
tangka ng pulisya na pagtakpan ang karuwagan nito at 
tabunan ang malinaw na kamalian at inani nitong kahihiyan 
sa harap ng mga tagumpay ng BHB sa rehiyon. 

Sa kabila ng kawalang-batayan ng mga akusasyon ng 
PNP, patuloy na ibinimbin ang mga kabataan sa kasong 
pagpatay at pagnanakaw. Ilang buwan matapos ang tuluy- 
tuloy na pagsisikap ng mga organisasyong nagtataguyod ng 
karapatang-tao at mga demokratikong organisasyon sa 
Baguio, napilitan ang PNP na palayain ang dalawa sa 11 
dahil menor-de-edad ang mga ito--isang 15-taong-gulang 
na babae at isang 16-taong-gulang na lalaki. ABI 


“Pagpapalaganap...,” mula sa pahina 7 


tiko ng rehimeng Arroyo. 

Kaugnay nito, pinaiimbestigahan din ni Sen. Rodolfo 
Biazon ang naturang mga seminar dahil nagagamit umanong 
instrumento ang militar para isulong ang makasariling 
interes ng mga partidong pulitikal na malapit kay Arroyo. 
Ito'y matapos ibunyag sa Kongreso ni Rep. Rufino Biazon, 
anak ng senador, na idinadaos ang gayong mga seminar ka- 
hit sa mga pasilidad-militar tulad ng Officers' Club ng Philip- 
pine Marines sa Fort Bonifacio. 

Inamin ni Intengan na ang inilulunsad nilang mga semi- 
nar ay bahagi ng programa ng Office of the National Security 
Adviser na pinamumunuan ni Gonzales. Sa ngayon, umiikot 
sila sa buong bansa upang ikampanya ang "pagdakip at pag- 
kulong" sa mga lider at myembro ng mga binabansagang 
prenteng organisasyon ng PKP tulad ng BAYAN, PAMALAKAYA, 
Bayan Muna, KMU at iba pa. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


Panawagan ng PKP 


Mapangahas na paramihin 
ang mga platun ng BHB 


uluy-tuloy na umiinam ang 
Tecs upang pukawin at 

pakilusin ang mamamayang 
Pilipino para sa armadong rebolu- 
syon. Ito ay sa harap ng walang 
habas na pasistang terorismo ng 
reaksyunaryong rehimeng Arroyo at 
ng hindi na matiis na pambubusa- 
bos na nagtutulak sa malawak na 
masa ng sambayanan na mag-alsa 
at lumaban. 

Ito ang batayan ng panawagan 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 
para sa mapangahas na pagpapala- 
ki at pagpapalakas sa BHB at pag- 
papaigting ng pakikidigmang geri- 
lya. Laman ito ng memorandum ng 
Komiteng Tagapagpaganap ng Ko- 
mite Sentral (KT-KS) nitong Set- 
yembre 30. 

Ayon sa KT-KS: "Krusyal ang 
mas mabilis na paglawak ng huk- 
bong bayan at pagbubuo ng mas 
marami pang platung gerilya para 
mabuo ang laking-kumpanyang 
mga larangang gerilya sa mas ma- 
raming distrito, palitan ang mga 
nalalagas sa kadre at tauhan, at 
pag-ibayuhin ang kakayahang pa- 
igtingin ang paki- 
kidigmang gerilya 
sa buong kapulu- ERER" 
an." NG i 

Upang mapag-ibayo N 
pa ang pagpapalawak ng 


BHB, kailangan itong masinop N 


na pagplanuhan, buuin ang ka- 
rampatang mga istruktura sa 
rekrutment at konsoli- 
dasyon at aktibong 
mapakilos ang ma- Ma 
sa at lahat ng sa- xx ti `A 
ngay ng Partido at 
mga rebolusyonar- 
yong organisasyong 
masa para sa lalong pag- 

papalakas ng hukbong bayan. 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


Planado at sistematikong 
rekrutment 

Sa kasaysayan ng BHB, may 
mga taong nagagawa ng ilang 
mauunlad na rehiyon na makapag- 
rekrut ng katumbas ng isang bata- 
lyon o humigit-kumulang 300 ba- 
gong mandirigma sa isang taon. Sa 
ilang prubinsya, nagagawang ma- 
kapagrekrut ng 100 bagong mandi- 
rigma sa isang taon. Sa inam ng 
kasalukuyang sitwasyon, maaaring 
tumbasan o higitan ng BHB ang 
ganitong naabot nang kakayahan 
sa nakaraan. 

Kaugnay nito, inilatag ng KT-KS 
ang mahihigpit na tagubilin. Kag- 
yat na kinakailangan ang sistema- 
tikong pagpoproseso ng mga nag- 
boboluntaryong sumapi sa BHB. 
Kabilang dito ang pag-aaral sa re- 
komendasyon ng mga kinauukulang 
yunit ng Partido o organisasyong 
masa, ang pagtiyak sa kahandaan 
ng nagboboluntaryo at pagtugon 
sa mga pamantayan sa edad at ma- 
husay na panganga- 
tawan at pag-iisip. N 


Ang bawat sangay ng Partido sa 
baryo, milisya at mga rebolusyo- 
naryong organisasyong masa ay 
kailangang magbuo ng tiyak na 
programa ng pagrerekrut para sa 
mga platun ng BHB. Kabilang dito 
ang target na bilang at kalidad ng 
mga marerekrut, pagtukoy sa mga 
prospek, pagtiyak sa mga pamanta- 
yan, pagsubaybay at paghahanda 
sa kanila. Kailangang matiyak na 
may sasalo sa mga gawain at mga 
katungkulan ng mga sasapi sa BHB 
upang patuloy na sumulong ang 
mga organisasyon at pakikibaka sa 
mga baryo. 

Kailangan ding may programa 
sa pagrerekrut sa antas ng lara- 
ngang gerilya, prubinsya at mga 
rehiyon. Ang gawaing ito ay kaila- 
ngang pangunahan ng mga namu- 
munong komite ng Partido sa pa- 
mamagitan ng regular na taktikal 
na pagpuprograma, tuluy-tuloy na 
pagsubaybay, pana-panahong pag- 
sisiyasat, pagtatalaga ng mga 
kadre at paglutas sa mga problema. 

Habang nagbibigay-diin sa 
pagrerekrut mula sa hanay ng mga 
magsasaka sa kanayunan, kaila- 
ngang pagplanuhan ang pagrerek- 
rut din ng malaking bilang ng mga 
intelektwal, laluna mula sa hanay 
ng mga kabataan-estudyante at 
manggagawa, upang mapalakas 
ang bag-as ng mga 

kadre at pamunuan 
ng Partido at 
kumand ng 

BHB. Paali- 
ngawngawin 

ang panawagan 
sa mga rebolus- 
yonaryong pwersa 
sa kalunsuran na mag- 
tungo sa kanayunan at 
sumanib sa BHB. Big- 
yan din ng partikular na pansin 
ang pag-oorganisa sa mga kaba- 
taan-estudyante sa loob at pali- 
gid ng mga sonang gerilya. 
Itayo ang mga kwerpo 
W sa depensa sa mga rebolus- 


9 


yonaryong organisasyong masa sa 
kalunsuran at ang iba't ibang tipo 
ng organisasyong nakatuon sa pag- 
papalakas ng suporta ng kilusan sa 
kalunsuran sa armadong pakikiba- 
ka. 


Pangalagaan ang mga pwersa 

Sa proseso ng digmaan, natural 
at katanggap-tanggap ding may 
pagkabawas sa hanay ng mga man- 
dirigma bunga ng mga kaswalti sa 
labanan, pagkakasakit o pagtanda. 
Mayroon ding hindi makayanan ang 
mga sakripisyo at kahirapan, di ma- 
pangibabawan ang mga kaisipang 
pyudal o burges o nahahatak ng 
mga problemang personal at pam- 
pamilya. Sa paglulutas ng mga ito, 
mahigpit ang tungkuling paunlarin 
ang pangangalaga sa mga pwersa 
at determinadong lutasin ang mga 
problema at pagkukulang dito. 

Nagsisimula ang pangangalaga 
sa mga pwersa sa panahong pino- 
proseso pa sila bilang mga bagong 
rekrut. Ipatupad ang sistema ng 
pakikipanayam ng mga responsab- 
leng komite ng Partido at kumand 
ng BHB sa mga bagong rekrut. Sa 
gayon, tuwirang kinukumpirma ang 
kanilang talambuhay at rekord sa 
pulitika, mga layunin at kahandaan 
sa pagsapi at mga kakayahan, ka- 
tangian at mga personal na sir- 
kunstansyang makabuluhan sa ka- 
nilang pagkilos, sa pagtatalaga sa 
gawain, sa kinakailangang pagga- 
bay at sa pagpapauunlad sa kanila. 
Bawat isa'y kailangang bigyan ng 
maikling oryentasyong naglalaman 
ng paglilinaw sa saligang katangi- 
an, mga tungkulin, patakaran at 
tuntunin ng BHB, pagkakaiba nito 
sa reaksyunaryong armadong huk- 
bo; pag-aaral sa "tatlong puntong 
dapat sundin at walong puntong 
dapat tandaan": partikular na ga- 
wain sa yunit na kinabibilangan, at 
mga punto sa saligang kasanayang 
militar. 

Kailangang may sistema ng 
pag-alalay sa mga baguhan. Mag- 


10 


talaga ng isa o higit pang datihang 
mandirigmang tutulong sa bagong 
rekrut na makaakma at makaagapay 
sa araw-araw na buhay at gawain 
ng yunit, kabilang ang wastong 
pagdadala sa mga pisikal at emo- 
syunal na kahirapan at pagharap sa 
mga gawain, kagipitan at sitwas- 
yong militar. Alamin at lutasin ang 
mga problema sa pag-akma ng mga 
bagong rekrut. Bakahin ang sekta- 
rismo sa mga baguhan sa pangkala- 
hatan, at sa partikular sa mga ba- 
guhang galing syudad. Likhain ang 
pinakamainam na kalagayan para 
sa tuluy-tuloy na pag-unlad ng 
mga bagong rekrut, at hindi dapat 
sumalig lamang sa determinasyon 
at pagkukusa nila. 

Mahalaga ang masiglang por- 
mal at gayundin ang mga pang- 
araw-araw at napapanahong gawa- 
ing pang-ideolohiya sa loob ng 
yunit upang maitaas ang pag-una- 
wa at pagsapol sa mga rebolusyo- 
naryong prinsipyo at layunin at 
matiyak na laging buo at nagkakai- 
sa ang pagkilos ng yunit, nasasa- 
got ang mga katanungan o kalitu- 
han at panatag ang loob ng bawat 
isa anuman ang mga kahirapang 
kinakaharap. Kabilang sa gawaing 
pang-ideolohiya ang matiyagang 
pagpapaliwanag sa kahalagahan ng 
iba't ibang tipo ng gawain ng 
yunit, mula sa pinakamaliit hang- 
gang sa pinakamalaki: ang maagap 
na pagtatasa sa mga gawain, at 
ang maagap na pagreresolba sa 
mga usapin sa pamamagitan ng 
pagpuna at pagpuna-sa-sarili. 

Kailangang pasiglahin ang mga 
talakayang pampulitika upang mai- 
taas ang kamulatang pampulitika 
ng yunit, masubaybayan ang mga 
isyu sa pulitika, ekonomya, militar 
at lipunan upang mapasigla ang 
gawaing edukasyon at propaganda 
sa masa at maiugnay ang iba't 
ibang gawain ng yunit sa kabuuang 
kalagayan ng bansa at takbo ng 
rebolusyonaryong kilusan. Mainam 
na maisagawa ang regular na mga 


ang platun o mga grupo o iskwad o 
kung hindi nakatipon ay nag-iis- 
kedyul ng mga ganito. Gamiting 
materyales sa talakayan ang mga 
artikulo at balita sa Ang Bayan, 
mga pahayag ng Partido at NDFP at 
iba pang rebolusyonaryong lathala- 
in. Gamitin din ang ibang mga 
progresibong pahayagan at maga- 
sin, mga rebolusyonaryong rekord 
sa video at audio, at iba pa. Hasain 
ang bawat mandirigma sa iba't 
ibang isyu. Sanayin at engganyu- 
hin ang mga kasapi ng BHB para 
manguna sa kampanya sa eduka- 
syong pampulitika. 

Kailangang tiyakin ang bag-as 
ng pamumuno laluna sa mga yunit 
na nakahiwalay sa sentro ng pamu- 
nuan o nakatalaga sa mga lugar na 
mahirap o kumplikado ang kalaga- 
yan. Tiyaking sapat ang bag-as ng 
pamunuan na may kaalaman at ka- 
sanayan sa kanilang partikular na 
mga tungkulin, may kakayahang 
mabilis na magsuri sa kalagayan, 
umangkop at lumutas sa mga prob- 
lema, maglagom ng mga karanasan 
at humalaw ng mga aral sa mga 
negatibo at positibong karanasan. 
Tungkulin nitong mahusay na orga- 
nisahin ang yunit, magtakda ng 
malinaw na hatian ng mga gawain, 
sumubaybay sa pagsasakatuparan 
ng mga gawain at kalagayan ng 
mga pwersa at maagap na lumutas 
sa mga problema. Responsibilidad 
ng bag-as ng pamunuan na maging 
sensitibo sa mga problema at kala- 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


gayan ng mga pwersa, sa kalagayang pangkalusugan 
ng bawat isa, mga pangangailangan, katanungan o 
kalituhan upang maagap na matugunan ang mga ito. 

Puspusang ipatupad ang demokrasya sa tatlong 
larangan sa loob ng yunit--ang demokrasya sa ekono- 
mya, pulitika at militar. Bakahin ang mga pyudal at 
burges na ugnayan ng mga upisyal at mandirigma. 
Ito'y kalawang na mabilis na umuuk-ok at nagpapahi- 
na sa pagkakaisa at disiplina sa loob ng yunit. Kabi- 
lang sa mga ito ang komandismo na nakikita sa pag- 
aatas ng mga gawain ng mga nasa kumand na walang 
karampatang paliwanag o pagsisiyasat sa kalagayan 
ng mga pwersa o sa basta pag-aatas nang hindi luma- 
lahok sa araw-araw na gawain ng yunit. Nakikita rin 
ito sa sektaryanistang pakikitungo sa mga kasamang 
nagkakamali tulad ng pagpapahiya sa kanila sa harap 
ng karamihan, paninisi o pagsesermon, pagtalakay sa 
iba ng puna sa isang kasama nang hindi pa siya kina- 
kausap at iba pang magaspang at padalus-dalos na 
mga paraan. Ang mahuhusay na upisyal ay hindi uma- 
angkin ng espesyal na pribilehiyo sa mga materyal na 


Umaalingasaw na korapsyon 


bagay tulad ng sigarilyo, pagkain, kagamitan at iba 
pa. Gayundin, pantay-pantay niyang pinakikitungu- 
han ang bawat mandirigma sa usapin ng hatian sa ga- 
wain, rekurso, dalaw at iba pa. Mapagkumbaba siya at 
hindi personal na atake o pagganti ang pagturing niya 
sa pagpuna ng mga mandirigma. 


Pagsasanay-militar at kahandaang militar 
Kailangang paunlarin ang kasanayan at kumpyansa 
ng yunit sa kilos-gerilya at iba't ibang gawaing militar. 
Idaos ang mga pagsasanay-militar, mga drill, pagpapa- 
gana ng istrukturang militar, pagbubuo ng plano sa 
depensa, programa para sa mga kakayaning taktikal na 
opensiba at regular na pagpapatupad ng tatlong tsek- 
ap (sa uring pinagmulan, pagtupad sa mga gawain at 
kapasyahang lumaban). Maghanda ng mga kasong pi- 
nag-aaralan kaugnay ng mga taktikal na opensiba at 
mga depensibang labanan upang matuto sa mga ito. 
Matutong makidigma sa pamamagitan ng aktwal 
na pakikidigma. At dapat gawin ito sa sistematiko, 
syentipiko at tuluy-tuloy na paraan. ABI 


ng punong jatropha o tangan-ta- 
ngan para sa produksyon ng biodi- 


korap na bansa sa buong mun- 

do, ayon sa Transparency Inter- 
national (TI), isang pandaigdigang 
organisasyong naglalabas taun- 
taon ng Corruption Perceptions In- 
dex o sukatan ng korapsyon. Ayon 
sa TI, kung sa usapin ng pagiging 
malinis, ang Pilipinas ay ika-121 sa 
163 mga bansang sakop ng sarbey 
nito. Ito ay mula sa ranggong 117 
noong 2005. 

Nang igawad ng TI 
ang naturang grado, tu- 
mambad rin sa publiko 
ang iba't ibang ba- 
gong kaso ng korap- 
syong kinasasangku- 
tan ni Gloria Arroyo at 
kanyang mga upisyal. 

Sumusunod ang 
ilan lamang sa mga ito: 

P500 milyon para 
sa proyektong jatropha | 
na gagamitin sa elek- 
syon. Nagbitiw kamakai- 
lan si Eduardo Maña- ...- 
lac bilang presidente ~- 


[k ang Pilipinas sa mga pinaka- 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


ng Philippine National Oil Co. bi- 
lang pagtanggi na maging paniba- 
gong Jocelyn "Joc-joc" Bolante 


para sa Malakanyang. Isiniwalat ni 
Manalac na inatasan siya ni Arroyo 
sa pamamagitan ni Economic Plan- 
ning Secretary Romulo Neri na 
maglabas ng P500 milyon na pali- 
litawing pampondo sa isang pam- 
bansang programa sa pagtatanim 


ina 


esel. Dagdag pa rito ang P500 mil- 
yon ding ipinalalabas ng Malaka- 
nyang mula sa National Develop- 
ment Corporation para umano sa 
gayon ding proyekto. 

Ang kabuuang P1 bilyong ito 
ay ipinalilipat ng Malakanyang sa 
Philippine Forest Corporation, na 
pinangangasiwaan ni Sec. Mike De- 
fensor, chief-of-staff ng Malaka- 
nyang. Sa layunin umanong "maka- 
tipid" sa pagpapatupad ng proyek- 
to, pangungunahan ng Armed 
Forces of the Philippines, la- 
luna ng Northern Luzon 
Command (NOLCOM) ang 
pagtatanim ng jatrop- 
ha, gamit ang sariling 
mga tauhan, at ang 
tatamnan ay ang ma- 
/ lalawak na lupaing 
Y saklaw ng mga kampo at 
iba pang pasilidad nito. 
Sadyang inililipat-lipat ng 
Malakanyang ang pondo at 
ibinabahagi ang responsi- 


= 


bilidad sa "implementas- 


“yon 


ng proyekto sa iba't ibang 
11 


ahensya at departamento upang 
madisimula ang daloy ng pondo at 
maikubli ang pagtitipon nito at iba 
pang pondong pangkampanya ng 
kampo ni Arroyo sa eleksyon sa 
Mayo 2007. Pangunahing tagapag- 
tipon ng pondong ito si Secretary 
Defensor. 

P5 bilyon winawaldas ng 
Office of the President. Naisiwa- 
lat sa pagdinig na ginawa ng Sena- 
te Finance Committee hinggil sa 
panukalang pambansang badyet 
para sa 2007 na hanggang P5 bil- 
yong pondong karaniwang hinthi- 
ngi ng Office of the President ang 
nawawaldas, nagagastos sa mga 
walang katuturang bagay, inilala- 
bas bilang cash advance at walang 
kaakibat na pag-uulat at pagku- 
kwenta o basta na lamang "nawa- 
wala." 

Halimbawa, di bababa sa P2 
bilyon ang hinihingi para sa dating 
Bureau of Telecommunications na 
ngayon ay Commission on Informa- 
tion and Communications Techno- 
logy (CICT). Gumagastos umano ito 
ng hanggang P1 bilyon bawat taon 
para sa mga operasyon nito at sa 
sweldo ng 5,000 empleyadong nag- 
papatakbo ng serbisyong telegrapo 
samantalang atrasadong teknolohi- 
ya na ito kumpara sa mas moderno 
at mas laganap na email at cell- 
phone. 

Nabunyag din na ang naturang 
ahensya ang pinagmulan ng P800 
milyong panimulang bayad para sa 
MegaPacific eSolutions Consortium 
na pinanggalingan ng mga depekti- 
bong automated counting machines 
na binili ng Comelec. Humihingi rin 
ang Malakanyang ng P650 milyon 
para sa intelligence and confiden- 
tial funds kung saan P500 milyon 
ay ibibigay sa Presidential Anti-Or- 
ganized Crime Commission (POACC) 
na wala namang signipikanteng na- 
gawa. Samantala, nabunyag din na 
mayroong P77 milyong di pa naiu- 
ulat na gastusin ang Office of the 
President. 


12 


P138.7 milyong "cash advan- 
ces" di pa naiuulat ni Norberto 
Gonzales. Si National Security 
Adviser Norberto Gonzales ang isa 
sa mga punong upisyal ng Malaka- 
nyang na may pinakamalalaking 
nakuhang cash advances na walang 
paliwanag. Kumuha siya ng mahigit 
P138 milyong pondo mula pa 
noong 2002 nang siya'y hirangin ni 
Arroyo bilang Presidential Adviser 
on Special Concerns. Hanggang 
ngayo'y wala siyang anumang pag- 
uulat sa mga pinagkagastusan ng 
mga kinuha niya. Sinabi lamang 
niyang ginamit niya ang mga ito sa 
"operations." Hindi pa kabilang di- 
to ang ginastos din niya nang wa- 
lang pag-uulat mula sa mas mala- 
king "confidential and intelligence 
fund" ng Malakanyang mula nang 
hirangin siya bilang punong upi- 
syal paniktik nito. Hindi ipinatli- 
lamin sa pagsusuri ng Commission 
on Audit ang mga pondong ito na 
umaabot sa mahigit P1.2 bilyon 
taun-taon. Bilang National Secu- 
rity Adviser, hawak ni Gonzales ang 
P150 milyong bahagi ng pondong 
paniktik, bukod pa sa hiwalay na 
P50 milyon taunang upisyal na 
badyet pang-operasyon ng tang- 
gapan niya. 

P20 milyon na naman mula sa 
nabawing nakaw na yaman ng 
mga Marcos, nawawala. Naisiwalat 
na nawala nang parang bula ang 
P20 milyon mula sa P53 milyong 
nabawing nakaw na yaman ng mga 
Marcos. Ang pondo, na inilipat sa 
Office of the President mula sa na- 
kumpiskang deposito ng mga 
Marcos sa Switzerland na hawak ng 
Department of Land Reform (DLR) 
ay naiulat na nawawala matapos 
repasuhin ng Commission on Audit 
(COA) ang kinahinatnan nito. Ayon 
sa COA, noong December 2004 ay 
inilipat ng DLR ang pondo sa Presi- 
dent's Social Fund bilang tulong 
umano sa "agrarian reform commu- 
nities" na nabiktima ng bagyong 
Winnie at Yoyong. Ipinasa naman 


umano ng Malakanyang ang pondo 
sa Department of National Defense- 
National Disaster (Coordinating 
Council (DND-NDCC). Ngunit kahit 
isang sentimo ay walang nakara- 
ting dito. Pinagtatakhan din ng 
mga awditor ng COA kung bakit 
inilipat pa ang pondo sa NDCC na 
mayroon namang sariling P700 
milyong taunang badyet. 

Kung tutuusin, ang nawawa- 
lang P20 milyon ay maliit na ba- 
hagi at pinakahuli lamang sa ma- 
laking halaga nang nawawala mula 
sa kabuuang nakumpiskang mga 
deposito ng mga Marcos sa Swit- 
zerland na nagkakahalagang 5624 
milyon (P35 bilyon). Ang kalak- 
han nito'y hindi na matagpuan 
laluna't kung saan-saang katiwali- 
an ito pinaggagamit ng rehimeng 
Arroyo. 

Mas nauna nang naisiwalat ang 
pagkuha ng DLR ng P544 milyon 
mula sa pondong ito, at pagkuha 
rin ng Department of Agriculture 
ng P728 milyon dito para umano sa 
pamamahagi ng abono sa mga 
magsasaka, pero sa aktwal ay gina- 
mit para sa kampanyang elektoral 
ni Arroyo noong 2004. Mula sa 
hawak nitong pondo mula sa naba- 
wing yaman ng mga Marcos, 
naglabas din ang DLR ng P541 mil- 
yon para umano sa mga proyektong 
pang-irigasyong may mga kaduda- 
dudang mga benepisyaryo. Mahigit 
P3 bilyon pa ang inilabas ng DLR 
at ipinamahagi sa mga kongresman 
at gubernador na kaalyado ni 
Arroyo sa pamamagitan ng CARP 
Implementing Agencies (CIA) para 
umano sa mga kahilingan sa gamot 
at suplay-medikal, mga gastos sa 
paglalakbay, bayad sa seguro at 
suporta sa mga iskolar, pambayad 
sa mga "konsultant" at iba't iba 
pang pinagkagastusan na walang 
anumang kaugnayan sa reporma sa 
lupa. Umaabot sa P254 milyon ang 
ginagastos taun-taon ng DLR para 
lamang pambayad sa mga "konsul- 
tant" nito. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


N BALITA | 


Mga martir ng Hacienda Luisita, pinarangalan 


PINARANGALAN nitong Nobyembre 16 ang pitong 
welgistang napatay sa tinaguriang "Hacienda Luisi- 
ta Massacre" may dalawang taon na ang nakararaan 
at pito pang masusugid na tagasuporta nila na 
biktima rin ng pamamaslang ng mga death squad. 
Pinakamataas na parangal ang iginawad ng mga 
myembro ng United Luisita Workers' Union (ULWU), 
Central Azucarera de Tarlac Labor Union (CATLU), 
Bayan Muna (BM) at iba pang mga progresibong or- 
ganisasyon kina Jesus Laza, Jhaive Basilio, Juancho 
Sanchez, Jessie Valdez, Jun David, Jaime Fastimo at 
Adriano Caballero na nabuwal nang salakayin ng 
mga sundalo at armadong gwardya ang kanilang pi- 
ketlayn noong Nobyembre 16, 2004: at kina Ricardo 
Ramos, presidente ng CATLU: Tirso Cruz, direktor ng 
ULWU: lider magsasakang si Marcelino Beltran: Ben 
Concepcion, Bayan Muna-Tarlac secretary general: 
Tarlac City Councilor Abelardo Ladera; Fr. William 
Tadena ng Iglesia Filipina Independiente (IFI); at 
Obispo Alberto Ramento ng IFI. 

"Utang namin sa kanila ang anumang tagumpay 
na tinatamasa ngayon ng komunidad sa Hacienda 
Luisita," ani Rene Galang, presidente ng ULWU. 
Pangunahing tagumpay ang pagbabasura sa "stock 
distribution plan" na ipinatupad ng maneydsment 
ng asyendang pagmamay-ari ng pamilyang Cojuang- 


co; at ang unti-unting pagtransporma sa plantasyon 
ng tubo tungong lupaing tinatamnan ng palay, gu- 
lay at iba pang produktong pagkain. Sa kabilang 
banda, nagpapatuloy ang kanilang pakikibaka para 
igiit ang pagpapalawak sa mahigit 1,000 ektaryang 
lupang pwedeng tamnan ng mga produktong pagka- 
in, pagtatanggol sa karapatang anihin ang nakata- 
nim nang mga tubo na naipanalo nila sa negosa- 
syon habang nakawelga: pagpapatupad sa P125 na 
sweldo kada araw, paglalantad at paglaban sa mga 
pekeng organisasyon tulad ng Peace Foundation at 
Demokratikong Katipunan ng Magbubukid ng Pilipi- 
nas: pagpapalayas sa mga pwersang militar sa mga 
baryong sakop ng Hacienda Luisita; at pagpapatal- 
sik kay Gloria Macapagal-Arroyo bilang pangulo. 

Natuloy ang paggunita sa ikalawang anibersaryo 
ng masaker sa Hacienda Luisita sa kabila ng mga 
pananabotahe ng reaksyunaryong militar. Kabilang 
dito ang paghahagis ng mga "metal spike" o matu- 
tulis na bakal sa dinaanan ng solidarity caravan na 
pinamunuan nina BM Rep. Satur Ocampo. Habang 
binabaybay nila ang daan patungo ng Barangay 
Burot, Tarlac City, nakita ng grupo nina Ocampo ang 
paghagis sa daan ng mga "metal spike" ng mga 
lalaking nakasakay sa motorsiklo. Dahil dito, nasira 
ang mga gulong ng limang sasakyan. 


Planong pambobomba sa Gaza, napigilan ng kilos-masa 


MATAGUMPAY na naisanggalang ng 
daan-daang Palestino ang dalawang 
bahay sa Beit Lahiya, Gaza Strip sa 
Palestine na bobombahin sana ng 
Israel nitong Nobyembre 19. Ang 
naturang mga bahay ay pag-aari 
nina Mohammed Baroud at isa pang 
lokal na lider ng Hamas, ang namu- 
munong partido sa Palestine. 

Ang dalawang lider militante ay 
tumanggap ng babala mula sa 
Israeli Defense Forces na target ng 
pambobomba ang kanilang tirahan. 
Sa halip na lumikas, humingi ng 
suporta ang dalawa sa kanilang 
mga kapitbahay na agad namang 
nagtipun-tipon sa mga lansangan, 
mga balkonahe at sa bubungan ng 
mga bahay sa paligid. Tumulong 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2006 


din sa pagmomobilisa ang mga lo- 
kal na moske at istasyon ng radyo. 

Sa harap ng pulutong na sumi- 
sigaw ng “Kamatayan sa Israel! Ka- 
matayan sa Amerika!” walang na- 
gawa ang mga pwersang Israeli 
kundi iurong ang planong pambo- 
bomba. 

Gayunman, nagpatuloy ang 
pambobomba ng Israel sa ibang 
bahagi ng Gaza Strip. Sa Gaza City, 
isang Palestino ang napatay at si- 
yam ang nasugatan nang bombahin 
ng isang eroplanong Israeli ang 
isang kotse. Apat sa mga nasugat- 
an ay mga bata. 

Pinakahuli lamang ito sa 
malaon nang kampanyang pambo- 
bomba ng Israel sa mga hinihina- 


lang tirahan ng mga lider at myem- 
bro ng Hamas. Noong Nobyembre 
8, labinsiyam na Palestino ang na- 
patay nang bombahin ng Israel ang 
ilang magkakatabing bahay sa ba- 
yan ng Beit Hanoun. 

Mariin itong kinundena ng 
gubyernong Palestino na nanawa- 
gan sa UN Security Council na 
talakayin ang naturang pambo- 
bomba. Nitong Nobyembre 17, 
isang resolusyon ang ipinasa ng UN 
General Assembly na nananawagan 
sa Israel na iurong ang mga tropa 
nito sa Gaza Strip at nagmumung- 
kahi ng pagsisiyasat sa karumal- 
dumal na pambobomba. Bumoto 
laban sa naturang resolusyon ang 
Israel, US at Australia. 


13 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXVII Blg. 22 
Nobyembre 21, 2006 
www.philippinerevolution. net 


Mabigat na hatol ng mamamayang 
Amerikano laban sa rehimeng Bush 


itinakwil ng mamamayang Amerikano ang rehi- 
meng Bush at ang mga patakaran nitong pumi- 
pinsala sa mamamayang Amerikano at mga ina- 
api nitong bansa. Sa pamamagitan ng kanilang 
mga boto, ipinamalas nila ang labis na pag- 
kamuhi sa korap, sinungaling, anti-mama- 
mayan at mapanupil na paghahari ni 
Bush at ng kanyang pangkat 
ng mga ultra-Kanang kon- 
serbatibo. 

Sa naturang elek- S4 
syon--sa pagitan pangu- 
nahin ng dalawang mag- 
karibal na kampo ng ma- 
laking burgesya sa US-- 
inilampaso ang Republi- 
can Party ni George W. 
Bush at nakuha ng mga Democrat 
ang mayorya ng mga pwesto sa 
Senado, Kongreso at mga lokal 
na pamahalaan. Nagwakas ang 
mahigit isang dekadang pagha- 
hari ng mga Republican. 

Pinakatampok sa tinututulan ng 
mamamayang Amerikano ang paglu- 
lunsad ng rehimeng Bush ng di maka- 
tarungang gera laban sa Iraq. Ang ge- 
rang ito ay todong sinuportahan ng par- 
tidong Republican at pinakinabangan ng malaking 
burgesyang kaanib nito. Nagngangalit ang mamama- 
yang Amerikano sa napakalaking pinsalang idinulot ng 


S: pamamagitan ng kagaganap na eleksyon sa US, 


Mamaya 
Gama” 


Internasyunal 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


na pagbatikos 
kay Arroyo 


PAHINA 6 


Ibayong paramihin 
ang mga platun 
ng BHB--PKP PAHINA 9 


gera sa mamamayan ng US bukod pa sa pagsagasa nito 
sa kasarinlan at kagalingan ng mamamayan ng Iraq. 
Di mapahupa ang galit ng mamamayan ng US sa 
pagkakalantad ng pagsisinungaling ng rehimeng 
Bush. Nalantad na pawang gawa-gawa lamang ni Bush 
at ng matataas niyang upisyal 
ang paratang na kabilang sa 
arsenal ng gubyernong Saddam 
Hussein ang mga sandata para 
sa maramihang pami- 
minsala at ang akusa- 
syong nakikipag-al- 
yansa raw ito sa tero- 
ristang al Qaeda. Gina- 
wa ito upang bigyang-katwiran 
ang di makatarungang 
pagsalakay at pagwasak 
ng US sa Iraq noong 2003 at pa- 
tuloy na okupasyon ng US dito. 
Lalo lamang nalantad ang pagi- 
ging bulaan ng rehimeng Bush 
nang pilit nitong palabasin 
na matagumpay ang mga 
patakaran nito sa Iraq ka- 
hit napakalinaw na bigo 
ang US na sawatain ang lumalakas 
na paglaban ng mamamayang 
Iraqi. Nasa ubod ng lahat ng ito ang hegemo- 
nistang doktrinang "preemptive strike" at permanen- 
teng "gera kontra-terorismo" ni Bush, at unilateral na 
pagbalewala sa pambansang kasarinlan ng ibang ban- 
sa, mga alituntuning internasyunal, mga pinirmahang 


Umaalingasaw 
na korapsyon 
PAHINA 11 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


